kon 


- lillliiiii.) 


Ibẹru Oluwa li ade ọgbẹ̀n, ti nmu alafia ati ilera pipé lati gbilẹ; 
mejeeji ti iṣe ẹ̀bun Ọlọrun: o si mu ki ayò wọn di nla si awọn ti o 
fẹ ẹ. Gbòngbo ọgbọn ni lati bẹ̀ru Oluwa, ati awọn ẹka rẹ̀ ni ẹ̀mí 


gigun. Oníwàásù 1:18,20 


Ẹ wo àwọn ìran ìgbàanì, kí ẹ sì wò ô; Ẹnikẹni ha gbẹkẹ̀lé Olúwa rí, 
tí ojú sì tì í? tabi ẹnikan duro ninu ẹ̀ru rẹ̀, ti a si kò ọ silẹ? tabi tali 
o gàn, ti o kepẹ̀ e ri? Awọn ti o bẹru Oluwa kii yoo ṣe aigbọran si 
Ọrọ rẹ̀; -- àwọn tí ô sì nífẹ̀ẹ rẹ̀ yéò máa pa ẹ̀nà rẹ̀ mẹ. Awọn ti o 
bẹru Oluwa yio ma wá eyi ti o dara, ti o wù u; ati awon ti o feran 
re yio kun fun ofin. Àwọn tí ô bẹ̀rù Olúwa yéò múra ọkàn wọn 
sílẹ̀;jwọn yòúò sì rẹ ọkàn wọn sílẹ̀ níwájú rẹ̀. Wipe, Awa o ṣubu si 
ọwẹ Oluwa, kì iṣe si ọwọ enia: nitori gẹgẹ bi ọlanla rẹ̀ ti ri, bẹli 


anu rẹ̀ ri. Oníwàásù 2:10,15-18 


Ibẹ̀ru Oluwa ṣaju ati gba aṣẹ lọ: ṣugbọn agidi ati igberaga ni isonu 
rẹ̀. Awọn ọkunrin nla, ati awọn onidajọ, ati awọn alagbara, li a o 
bu ọla fun; sibẹ kò si ẹniti o tobi jù ẹniti o bẹ̀ru Oluwa lọ. 
Oníwàásù 10:21,24 


Má sì bẹ̀rù, ọmọ mi, pé a ti sọ wá di aláìní: nítorí ìwọ ní ọrò púpẹ, 
bíìwọ bá bẹ̀rù Ọlẹ̀run, tí o sì yà kúrò nínú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀, tí o sì ṣe 
ohun tí ô tẹ léjú rẹ̀. TOBI 4:21 


Kìki ẹ bẹ̀ru Oluwa, ki ẹ si sìn i li otitọ pẹlu gbogbo ọkàn nyin: 
nitori ẹ rò bi ohun nla ti o ti ṣe fun nyin. 1 SAMUẸLI 12:24 


Níbo ni ọgbẹ̀n ti wá? ati nibo ni oye wa? O si wi fun enia pe, 
Kiyesi i, ibẹ̀ru Oluwa li ọgbẹ̀n; ati lati kuro ninu buburu ni oye. 
Jéòbù 28:20,28 


Ibẹ̀ru Oluwa mẹ, o duro lailai: ododo ati ododo ni idajọ Oluwa 
lapapọ. Sáàmù 19:9 


Ki gbogbo aiye ki o bẹ̀ru Oluwa: jẹ ki gbogbo awọn araiye ki o 
duro li ẹ̀ru rẹ̀. Séô€ìmù 33:8 


Ẹ bẹ̀ru Oluwa, ẹnyin enia mimọ rẹ̀: nitoriti kò si aini fun awọn ti 

o bẹ̀ru rẹ̀. Ẹ wá, ẹnyin ọmọ, ẹ gbọ temi: emi o kẹ nyin li ẹ̀ru Oluwa. 
Ọkunrin wo li ẹniti nfẹ ìye, ti o si fẹ ọjọ pipọ, ki o le ri rere? Pa 
ahọn rẹ mẹ kuro ninu ibi, ati ẹ̀te rẹ kuro ninu sisọ ẹ̀tan. Lọ kuro 
ninu ibi, ki o si ṣe rere; wá àlàáfíà, kí o sì lépa rẹ̀. Sáúìmù 34:9,11-14 


Ibẹru Oluwa ni ipilẹṣẹ ọgbọn: oye rere ni gbogbo awọn ti nṣe ofin 
rẹ̀: iyìn rẹ̀ duro lailai. Séìmù 111:10 


Ẹnyin ti o bẹru Oluwa, gbẹkẹle Oluwa: on ni iranlọwọ wọn ati 
asà wọn. On o busi i fun awọn ti o bẹ̀ru Oluwa, ati ewe ati àgba. 
SÁÀMÙ 115:11,13 


Jẹ ki awọn ti o bẹ̀ru Oluwa wi nisisiyi pe, ánu rẹ̀ duro lailai. 
Sáàmù 118:4 


Bi ẹlẹṣẹ tilẹ ṣe ibi ni igba ọgọrun, ti ọjọ rẹ̀ si gùn, nitotọ emi mò pe 
yio dara fun awọn ti o bẹ̀ru Ọlọrun, ti o bẹ̀ru niwaju rẹ̀. Ṣugbọn 
kì yio dara fun enia buburu, bẹni kì yio gùn ọjẹ̀ rẹ̀, ti o dabi ojiji; 
nitoriti kò bẹ̀ru niwaju Ọlọrun. Oníwàásù 8:12-13 


Ẹ jẹ ki a gbẹ ipari gbogbo òran na: Bẹ̀ru Ọlọrun, ki o si pa ofin rẹ̀ 
mẹ: nitori eyi ni gbogbo iṣẹ enia. Nitori Ọlọrun yio mu 
olukuluku iṣẹ wá sinu idajọ, pẹlu gbogbo ohun ìkọkọ, iba ṣe rere, 
iba ṣe buburu. Oníwàásù 12:13-lá 


Oluwa gbega; nitoriti o ngbe ibi giga: o ti fi idajọ ati ododo kún 
Sioni. Ati ọgbọn ati ìmọ ni yio jẹ iduroṣinṣin igba rẹ, ati agbara 
igbala: iberu Oluwa ni iṣura rẹ̀. Aísáyà 33:5-6 


Ola fun gbogbo awọn ọkunrin. Nífẹ̀é ẹgbẹ ará. Ẹ bẹru Ọlọrun. 
Bọlá fún ọba. 1 PÉTÉRÙ 2:17 


O nwi li ohùn rara pe, Bẹ̀ru Ọlọrun, ki o si fi ogo fun u; nitoriti 
wakati idajọ rẹ̀ de: ki ẹ si foribalẹ fun ẹniti o dá ọrun, ati aiye, 
ati okun, ati awọn orisun omi. ÌFIHÀN 14:7 


Ibẹru Oluwa ni ipilẹṣẹ ìmọ: ṣugbọn awọn aṣiwere gàn 
ọgbẹn ati ẹkẹ. OWE 1:7 


Máṣe gbọn li oju ara rẹ: bẹ̀ru Oluwa, ki o si kuro ninu ibi. 
Yéo jẹ ìlera fún ìwo rẹ, ati ẹrá fún egungun rẹ. Owe 3:7-8 


Ibẹru Oluwa ni lati korira ibi: igberaga, ati igberaga, 
ati ọna buburu, ati ẹnu arekereke, ni mo korira. OWE 8:13 


Ibẹ̀rù Olúwa ni ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọgbẹn: ìmò ẹni mímẹ̀ sì ni òye. 
Owe 9:10-11 


Ibẹ̀ru Oluwa gùn ọjẹ̀: ṣugbọn ọdun awọn enia buburu li a 
o ke kuru. OWE 10:27 


Ni ibẹ̀ru Oluwa ni igbẹkẹle ti o lagbara wà: ati awọn ọmọ rẹ̀ yio 
ni ibi àbo. Ibẹ̀rù OLUWA ni orísun ìyẹ̀,láti kúrò ninu ìdẹkùn ikú. 
Òwe 14:26-27 


Diẹ ninu ibẹru Oluwa san ju iṣura nla ati wahala lọ. 
Ibẹ̀ru Oluwa li ẹkẹ ọgbẹ̀n; ati niwaju ọlá ni irẹlẹ. OWE 15:16,33 


Nipa anu ati otitọ li a fi wẹ ẹ̀ṣẹ nù: ati nipa ibẹ̀ru Oluwa enia 
a kuro ninu ibi. OWE 16:6 


Ibẹ̀ru Oluwa mbẹ si ìye: ẹniti o si ni i yio si wà ni itẹlọrun; 
a kì yio fi ibi bẹ̀ẹ wò. OWE 19:23 


Nipa irẹlẹ ati ibẹru Oluwa li ọrẹ, ati ọlá, ati ìye. OWE 22:4 


Máṣe jẹ ki aiya rẹ ki o ṣe ilara awọn ẹlẹṣẹ: ṣugbọn ki iwọ ki o wà ni 
ibẹ̀ru Oluwa li ọjọ gbogbo. Nitoripe dajudaju opin wa; 
a kì yio si ke ireti rẹ kuro. Òwe 23:17-18 


O si wi fun awọn onidajọ pe, Ẹ kiyesara ohun ti ẹnyin nṣe: nitoriti 
ẹnyin kò ṣe idajọ fun enia, bikoṣe fun OLUWA, ẹniti o wà pẹlu 
nyin ni idajọ. Njẹ nisisiyi, jẹ ki ẹ̀ru Oluwa ki o wà lara nyin; 

ẹ ṣọra, ki ẹ si ṣe e: nitoriti kò si ẹ̀ṣẹ lọdọ Oluwa Ọlọrun wa, 

tabi ojuṣaju enia, tabi gbigba ẹ̀bun. 2 Kírúníkà 19:6-7 


